
r HOTUBA YA 

Ameer-e-Ahlesunnat Hazrat’e Allama Moulana Abu Bilal 

MOHAMMAD ILYAS ATTAR 

Qadiri Razavi 

UVIVU (KUGHAFIIIKA) 

BOOKLET NO: 32 (NEGLIGENCE) 


rjn-jJBrf 
lULLjmcs 1 

iDiBAJilW. *4 A| ta 


TOFALI LA DHAHABU 
HAYA ISIYO YA KAWAIDA 
WAJUMBE WATATU WA MAUTI 
MAKUCHA MACHONINA MASKIONI 
MWILI WA MUHAMMAD IHSAAN 
ATTARI 








HOTUBA YA 

AMEER - E - AHLESUNNAT SAYYIDNA ALLAMA MAULANA 
ABU BILAL MUHAMMAD ILYAS ATTAR QADIRI 


UVIVU (KUGHAFILIKA) 

(NEGLIGENCE) 


DIBAJI 

• TOFALI LA DHAHABU 

• HAYAISIYO YA KAWAIDA 

• WAJUMBE WATATU WA MAUTI 

• MAKUCHA MACHONINA MASKIONI 

• MWILI WA MUHAMMAD fflSAAN ATTARI 

UCHAPISHO WA MAJLIS MAKTABATUL MADINA 


Swahili Translation By 
Majlis Tarajim (Dawat-e-islami) 

Hotuba Hii Ilitolewa Siku Ya Tatu Ya Kngamano La Dawat- E- Islami Katika 
Ahmadabad ( India) Mwaka 1418 A.H. Kuanzia Tarehe 28-30 Rajab- U Murajjab Sawia 
Na 28 - 30 Decemba 1997 - Ubaid Raza Ibn Attar ( Ameiandika) kwa Kiurbi. 


UVIVU 

Inshaa - Allah.Kusoma Kitabu Hiki Kuta Kuwa Na Athari Kubwa 

Kwako. 

Bwana Mtume.Amesema, Enyi Watu Mwenye Kuniswaliya Kwa Wingi Hapa 


Duniani Ataepusha Na Maafa Mingi Na Hesabu Yake Siku Ya Kiyama Itakuwa 
Nyepesi. 

Firdaus — Ul- Akhbar Jarida 5 Uk375 Hadith 8210 Darul Kutubul Arabiy Beirut. 


Page 1 of 9 





TOFALI LA DHAHABU 

Inasemekana Kwamba Mcha Mungu Mmoja Alipata Umiliki Wa Tofali La Dhahabu . 
Akazama Kimawazo Katika Kupenda Utajiri Wa Mali Na Akamaliza Wakati Wake Wote 
Kupanga Na Kupangua Namna Gani Atakavyo Tumia Hazina Yake Hiyo Mpya, 
Akawaza Vyakula Vitamu , Nguo Za kifahari na amezungukwa na kila aina ya 
wafanyikazi Tena Wakati Wote . Usiku Huo Akazama Ndani Ya Ndoto Ya Kifakhari Na 
Starehe Na Maisha Ya Hali Ya Juu Kabisa Na Akasahau Kabisa Na Kujawa Na Uvivu 

Katika Kumkumbuka Mola Wake . Alipotoka Nyumbani Kwake 

Asubuhi Na Huku Anawaza Ndoto Ya Usiku Aliyoota Alipata Karibu Na Ziara Ya 
Makaburi Ambapo Alimuona Mtu Aliyekuwa Anatengeneza Tofali La Udongo Kwa 
Kutumia Mchanga Wa Kaburi . Jambo Hili Lilimgutusha Na Kumuamsha Na Kumtoa 
Pazia Ya Sahau Na Uvivu Mbele Ya Macho Yake . Akaanza Kulia Na Kuwaza 
“Itakuwaje Wakati Watu Watatengeneza Matofali Ya Udongo Kutoka Kwenye Kaburi 
Langu Nitakapo Kufa ? Nyumba Zangu Za Kifakhari, Nguo Zangu Zakibwanyenye Zote 
Hizo Nita Zia Cha Hapa Duniani . Kudanganyika Na Tofali La Dhahabu Kunanipelekea 
Kwenye Uvivu Na Sahau . Ikiwa Nataka Kupenda Chochote Basi Lazima Iwe Ni Kwa 

Ajili Ya Allah. Akaamua Kuachana Na Tofal La Dhahabu Na 

Kujilazimisha Maisha Ya Uchaji Mungu. 

YENYE KUSABABISHA UVIVU 

Enyi Ndugu Wapenzi Waislam! Kwa Kusema Kweli Hasa Ni Kwamba Uvivu 
Huongezeka Pindi Mtu Anaponeemeka Kidunia . Usikubali Kuwa Mgonjwa Wa Uvivu 

Kwani Maradhi Haya Humuweka Mtu Mbali Sana Na Allah . Biashara 

Nzuri Ni Neema , Utajiri Ni Neema, Watoto Ni Neema lakini Kujishugulisha Zaidi Kwa 
Mambo Haya Kupita Kiasi Kutakutia Kwenye Uvivu. 

Allah. Anasema Katika Sura Ya Al- Munafiquun:- Aya 9 

Enyi Mlio Amin! . 

Yasikusahaulisheni Mali Yenu, . 

Wala Watoto Wenu,. 

Kumkumbuka Mwenyezi Mungu. 

Na Wenye Kufanya Hivyo Hao. 

Ndio Walio Katika Khasara. 

Aya Hiyo Inatupa Funzo Kubwa Sana Haswa Kwa Wale Ndugu Waliopewa Neema 
Pindi Wanapo Kumbushwa Kuhusu Swala Wao Kwa Haraka Hujibu “Niko Kazini , 
Hata Hii Kazi Ya Kutafutia Familiya Yangu Chakula Ni Ibaada , Nitakapo Pata Wakati 
Nitakuja Kujumuika Nanyi Huko Msikitini.” Uvivu Ndio Wenye Kusababisha Mtu 
Kusema Maneno Kama Hayo. 


Page 2 of 9 












KILIO CHA MFU HAKISAIDII 

Watu Wenye Mawazo Ya Kulimbukiza Mali Hupata Taabu Ya Kusafiri Nchi Mbali 
Mbali Kwa Min- Aajil Ya Kupata Zaidi , Hawana Wasaa Wa Kuingia Msikitini , 
Hupoteza Pesa Nyingi Kwa Bidhaa Za Urembo Na Husahau Kutoa Angalau Kichache 

Kwenye Njia Ya Allah . Na Hutumia Ujanja Wa Aina Yoyote Kupata Pesa 

Bila Kujali Kuhusu Amali Njema . Lazima Watu Sampuli Hii Waamke Kabla Mauti 
Hayaja Wachukua Kutoka Kwenye Vitanda Vyao Vya Kifakhari Ndani Ya Nyumba 
Zao Zilizo Nawirishwa Na Kuwatumbukiza Ndani Ya Shimo La Giza Lililo Jaa Vijidudu 

Na Mabuibui Na Wakabakia Humo Wakipiga Makelele , ‘Ewe Alla . 

Nirudishe Duniani Angalau Nikuabudu Wewe , Nitatoa Mali Yangu Yote Kwa Ajili 
Yako , Nitaswali Swala Zote Tena Kwa Jamaa Na Kwa Takbira Ya Kwanza , Sitakosa 
Tahajjud (Swala Za Usiku ), Nitakaa Itikaf Msikitini, Nitafuga Masharafa Na Ndevu , Na 
Nitavaa Kilemba 

( Kofi a) Kichwani Wakati Wote , Ewe Alaah . Nirudishe Duniani , 

Nipe Nafasi Nyingine , Nitaondosha Mapambo Ya Uchafu Duniani Na Nitahubiri 

Mwenendo Wa Bwana Mtume . Kila Pahali , Ewe 

Allah . ! Nipe Nafasi Hata Kama Ni Chache Nitafanya Mambo 

Mengi Mema . Haya Makelele Ya Watu Walio Jishughulisha Na Anasa Katika Maisha 
Yao Hayata Wasaidia Lolote . Quran Takatifu Tayari Imeshawaonya Katika Sura 
Al- Munafiquun Aya 10-11 ;- 

Na Toeni Katika Tulichokupeni. 

Kabla Hayajamfikia Mmoja Wenu. 

Mauti, Tena Hapo Akasema , Mola. 

Wangu Mlezi ! Huniakhirishii. 

Muda Kidogo Nipate Kutoa Sadaka . 

Na Niwe Katika Watu Wema. 

Wala Mwenyezi Mungu. 

Hataiakhirisha Nafsi Yeyote. 

Inapofikia Ajali Yake , Na. 

Mwenyezi Mungu Anazo. 

Khabari ZaMnayo Yatenda. 

HAYA ISIYO YA KAWAIDA 

Hujjatul- Islam Imam Muhammad Ghazal. 

Ndani Ya Mukashifatul Quloob Anaeleza kwamba,’ Mcha Mungu Mmoja. 

Alikuwa Mgonjwa , Kwa Hivyo Nikamzuru. Nilikuta Wafuasi Wake Wengi 
Wamemzunguka Naye Analia , Nikamuuliza ‘ Ewe Sheikh ! Walia Kwa Sababu Ya 
Kuepukana Na Dunia ? Akajibu la Kwa Sababu Amekosa Swala Zake . Nikamuuliza 
‘Vipi’ Umekosa Kuswali?’ Akajibu ‘Kila Niliposujudu Nilikuwa Mvivu , Kila 
Nilipoinua Kichwa Kutoka Kwenye Sijda Nilikuwa Mvivu Na Sasa Katika Hali Hii Ya 
Uvivu Ndiyo Ninaaga Nayo Dunia’. Kisha Akashusha Pumzi Mzito Sana Na Akasema 
Maneno Yafuatayo:- 


Page 3 of 9 




















• Ninawaza Kuhusu Kufufuliwa , Kuhesabiwa Na Nitakapokuwa Ndani Ya Kaburi 
Langu. 

• Baada Ya Maisha Haya Ya Kifakhari Nitawachwa Peke Yangu Nikijitetea 
Kutokana Na Dhambi Zangu Na Mchanga Ndiyo Utakuwa Mto(Tandiko) Wangu . 

• Ninawaza Kuhusu Hesabu Na Kitabu Changu Cha Amali 

• Lakini , Ewe Muumba Na Mlezi Wangu! Matara Jio Yangu Yote Yako Kwako, 
Naamini Uwezo Ni Wako Wa Kunisamehe Madhambi Yangu. 

Mukashifatul Quloob Uk22 Darul Kutub Ilmiyyah Berut 

KULIYA WAKATI WA KUINGIA MOTONI 

Enyi Ndugu Wapenzi Waislamu! Tunapata Mafunzo Makubwa Sana Ndani Ya Hivi 
Viswa . Hebu Waangalie Hawa Wacha Mungu Waliopita . Kila Nukta Ya Maisha Yao 

Ni Kumkumbuka Allah . Na Walikuwa Wanyenyekevu Na 

Hawakujivuna Kwa Sababu Ya Ibada Zao, Lakini Walijawa na hofu ya kumuogopa 

Allah . Kwa Watu Waliozama Ndani Ya Uvivu, Hawa Na Hata Alania Ya 

Uchaji Mungu , Hata Alama Ya Ukweli Lakini Utaona Namna Wanavyo Jisifu Kuhusu 

Ibada Zao . Watu Wema Wa Allah. Japokuwa Hulindwa Kutokana Na 

Madhambi , Wao Hutetemeka Kwa Khofu Ya Kumuogopa Allah. Lakini 

Wenye Kuishi Ndani Ya Uvivu Wanadumu Ndani Ya Madhambi Na Wazi Wazi 
Wanadhihirisha Maovu Yao Na Wanayafurahia . Zinduka Na Utanabahi! Hujjatul Islam 

Muhammad Ghazali .Anatuarifu Kwamba Sayyidna Abdulla Ibn Abbas 

.Anasema ,’ Mwenye Kufurahi Pindi Anapo Tenda Dhambi Ataliya Pindi 

Atakapo Ingia Motoni. Mukashifatul Quloob Uk375 Beirut 


ITAKUWAJE IMANI YAKO II 



KUPOTEA 


Hilo Ni Somo La Kutosha Kuzingatiwa Kwa Wale Wenye Kuona Raha Pindi Wanapo 
Danganya, Wanapo Angalia SinemaNa Sarakasi, Wanapo Sikiliza Miziki, Wanapo Udhi 

Hisia Za Waislam. Tutakuwaje Sisi Ikiwa Allah. Hayuko Radhi Nasi Na 

Tutakuwaje Ikiwi Tumemuudhi Mtume Wake .Na Imani Yetu Ikapotea 

Kutokana Na Kufurahia Kuasi Kwetu Kunako Sababishwa Na Uvivu Na Kutupelekea 

Kwenda Motoni ? Allah.Anatuonya Ndani Ya Quran Aya 82 Sura Tauba 

Wawache wacheke kidogo. 

Watalia sana. 


WAJUMBE WATATU WA MAUTI 

Hujjatul Islam, Sayyidna Immam Muhammad Ghazali. Anatuarifu Ndani Ya 

Mukashifatul Quloob Kwamba Sayyidna Yaquub. Na Malaika Wa Mauti 

Sayyidna Izraeel. Walikuwa Marafiki. Safari Moja Malakul Mauti 

Akamtembelea Sayyidn Yaquub.Ambae Alimuuliza Umekuja Kunitembelea 

Au Kuchukua Roho Yangu?.Malakul Mauti Akamjibu Kukutembelea. Sayyidna Yaquub 

. Akasema Kabla Hujakuja Kuchukua Roho Yangu Nitumie Wajumbe 

Watako Niarifu,Malakul Mauti Akasema Kwamba Nitakutumia Mmoja Au Wawili. Sasa 
Pindi Malakul Mauti Alipokuja Kuchukua Roho Yake Sayyidna 
Yaquub.Akamuuliza Ulikubali Utaniletea Wajumbe Kabla Kuchukua Roho 


Page 4 of 9 




















Yangu Wako Wapi? Sayyidna Izraeel.Akamjibu Tumekuletea Nyele 

Nyeupe (Mvi) Baada Ya Nyele Nyeusi Udhaifi Baada Ya Kuwa Na Nguvu Na Kijongo 
Baada Yakuwa Wima, Ewe 

Yaquub. Hawa Ndio Wajumbe Tunao Watumia Watu Kabla Ya Kufa Kwao. 

Mukashifatul Quloob Uk21 Darul Kutubul Ilmiyyah Beirut 

Kuna Maonyo Makali Sana Ndani Ya Misemo Miwili Ifuatayo Ya Kiarabu; 

Zama na Siku Zimepita Madhambi Yamekithiri. 

Mjumje Wa Mauti Amewasili 

Moyo Bado umeghaflika. 

Anasa Zako Za Dunia Ni Hadaa Ambazo Utajuta Kwazo. 

Matamanio Yako Ya Kuishi Milele Duniani Ni Upuuzi. 

UGONJWA NI MJUMBE WA MAUTI 

Enyi Ndungu Wapenzi Waislam Tumefahamu Sasa Kwamba Malaika Wa Mauti Hutumia 
Wajumbe Kabla Mauti Kuja,Wako Wajumbe Wengine Mbali Na Wale Ambao 
Wameshatajwa: Maradhi, Upungufu Wa Nguvu Za Macho, Matatizo Ya Maskio Pia Ni 
Baadhi Ya Wajumbe Wa Mauti Wajumbe Wa Sayyidna 

Izraeel . Tayari Wameshatutembelea Wengi Wetu Sasa Tutasema 

Nini Kuhusu Uvivi! Wakati Nyele Zinapokuwa Nyeupe Na Tunajua Huyu Ni Mjumbe 
Wa Mauti Mtu Bado Hakubali Na Anakuambia Weupe Wa Nyele Umesababishwa Na 
Mafua (Flu)! Wakati Mtu Anapougua , Anajua Kuwa Huyu Ni Mjumbe Wa Mauti Bado 
Anakuwa Mvivu , Anasahau Kwamba Ugonjwa Unauwa Watu Wengi Kila Siku . 
Maradhi Yale Madogo Yanaweza Kuzidi Na Kusanbabisha Kifo, Halafu Wapenzi Wake 
Wanabaki Kulia Maadui Zake Wanafurahia Na Yeye Mwenyewe Anatumbukizwa Ndani 
Ya Shimo Lenye Giza Na Kufinikwa Kwa Mrundo Wa Mchanga Akibaki Pekee , Yeye 
Na Amali Zake 
( Mzuri Au Mbaya). 

JINA JUU YA MLANGO WA MOTONI 

Zinduka! Yeyeto Mwenye Kuishi Ndani Ya Uvivu Na Kudumu Katika Madhambi 
Amepotea Na Anamangamanga Kwenye Giza La Uovu Na Akifaulu Kupata Ghadhabu 

Za Allah . Na Mtume Wake . Atanaswa Ndani Ya Adhabu 

Za Akhera Mahali Ambapo Ma Juto Na Kutubu Hakutamsaidia Tena . Bado Unayo 
Nafasi, Haraka , Tubia Kikweli Kweli Na Uamue Kuishi Kulingana Na Mafundisho Ya 

Mjumbe Wa Allah . Bwana Mtme . Anasema “Yeyote 

Mwenye Kukosa Kwa Kusudi Swala Moja Jina Lake Huandikwa Kwenye Mlango Wa 
Moto Atakao Ungia”. 

Hilyatul Auliva Jarida 7 Uk299 Hadith 10590 Darul- Kutubul Ilmiyyah Beirut. 

Riwaya Nyingine Inasema : - 

“Ikiwa Mtu Akakosa Swaum Moja Ya Ramadhan Bila Sababu Za Kisheria , Hata 
Akifunga Baadaye Siku Zozote Atakazo Hawezi Kulipa lie Siku Moja Aliyoiacha”. 

Jami Tirmizi Jarida 2 Uki75 Hadith 723 Darul Fikr Beirut. 


Page 5 of 9 













MOTO MACHONI 

Yeyote Mwenye Kutazama Wanawake Kwa Matamanio , Mwenye Kutazama Sinema, 
Kusikiliza Miziki Na Kusengenya Lazima Kutubu Papo Hapo Hujjatul Islam Imam 
Muhammad 

Ghazali . Anasema , “Mwenye Kuyajaza Macho Yake Kwa Haraam, 

Yatajazwa Kwa Moto Siku Ya Kiyama” 

Mukashifatul Quloob Uk 10 Darul Kutubul Ilmiyyah Beirut. 

MSUMARI MACHONI NA MASKIONI 

Mwanachuoni Mashuhuri Wa Hadith Na Mfuasi Mkubwa Wa Shafii Allama Jalaluddin 

Suyuti Asha Shafiee . Anasema , ‘ Usiku Wa Miraj Bwana Mtume 

. Aliona Watu Walio Dungiliwa Msumari Ndani Ya Macho Yao Na 

Maskio Yao. Akaambiwa “Waliangalia Yale Ambayo Wewe Huangalii Na Walisikiliza 
Yake Ambayo Wewe Husikiliza 

Sharhus — Sudoor Ukiti Darul Kutub Ilmiyyah Beirut. 

Kwa Hivyo Watu Wenye Kuangalia Haraam Na Kusikiliza Haram Watashindiliwa 
Misumari Ndani Ya Macho Yao Na Masikio Yao Tahadhari! Usiangalie Habari 
Kwenye T.V Kumbuka ! Ni Haraam Kwa Wanaume Na Wanawake Kuangaliana Kwa 
Matamanio Na Kila Haraam Inakupeleka Motoni. ( Allah.Asituj aaliye) 

NYUSO ZA MAJUSI 
(WENYE KUABUDU MOTO ) 

Enyi Ndugu Wapenzi Waislamu ! Kunyoa Ndevu Na Kuzipunguza Kiasi Kisichojaa 

Kiganja Cha Mkono (Hanafi) Ni Haram. Sayyidna Imam Muslim. 

Anatuelezea Kwamba Bwana Mtume . Amesema , “Punguzeni 

Masharubu Na Wacheni Ndevu Na Musijifananishe Na Majusi”. 

Sahih Muslim Jaridai Uk 129 

Hadithi Hii Imeamsha Na Kuzindua Majivuno Ya Muislamu, 

Ni Ajabu Kwa Mtu Kudai Yuwampenda Bwana 

Mtume . Na Huku Matendo Yake Ni Sawai Na Yale Ya Maadui Wa 

Bwana Mtume. 

NI NANI UNASTAHIKIKUJISTIRINAYE 

Enyi dada zangu Waislamu ! Sikilizeni! Kutofinika Miili Yenu Ni Haraam, Kuangalia 
Wanaume Kwa Jicho La Matamanio Ni Haraam ( Wale Ambao Hurusiwi Kuolewa Nao) 
Na Kuna Kupelekea Kuingia Motoni . Mwanamme Lazima Ajiepushe Kumuangalia , 
Kuzungunza,na kuwa Faragha Na Watoto Wa Kike Wa Ami Zake Na Wajomba Zake Na 
Washangazi Zake Na Wa Mama Zake Wakubwa Na Wadogo Na Pia Dada Zake Mkeo. 
Sheria Hii Pia Inamuhusu Mwanamke Na Mwalimu Wake Wa Dini (Sheikh) Mwanamke 
Haruhusiwi Kubusu Mkono Wa Sheikh Wake, Harahusiwi Kushikwa Kichwa Chake Na 
Sheikh Wake. Wavulana Watengwe Na Wasihana Wanapofikia Umri Wa Miaka 9 Kwa 
Wasichana Na Maka 12 Kwa Wavulana. 


Page 6 of 9 










MAVAZIYALIYO KATAZWA 

Bwana Mtume . Amesema “(Usiku Wa Miraj) Nimeona Ndimi 

Za Watu Zikikatwa Kwa Makasi , Nilipouliza Makosa Yao Jibril . 

Akanijibu “Walijipamba Duniani Kwa Mavazi Yaliyo Haramishwa”. Vile Vile 
Nilisikia Vilio Na Kelele Kutoka Ndani Ya Shimo Lililo Towa Harufu Ya Uvundo , 

Jibril. Akanielezea “Hao Ni Wanawake Walio Jipamba Duniani Kwa Yale 

yaliyo Haramishwa ” Tarikh Baghdad Jarida 1 Uk 415 Darul Kutub Ilmiyyah 

Zinduka ! Rangi Za Kucha Zinafunika Kucha Zako Basi Kusababisha Maji Kutopenya, 
Na Kwa Sababu Hii Udhu Wako Unakuwa Hau Kamiliki Wala Josho Lako Halikamiliki 
Hivi Basi Kufanya Swala Yako Baatwil . Ninawaomba Dada Zangu Wa Kiislamu Kuvaa 
Hijabu Za Madani, Kufinika Viganja Vyao Vya Mikono Kwa Glovu Na Miguu Yao Kwa 
Soksi Na Kamwe Wasidhihirishe Viganja Vyao Na Nyayo Zao Kwa Waume Ambao 
Wanaruhusiwa Kuwaoa . 


KUK1DHI SWALA 

Ikiwa Umekosa Swala Au Swaum Zako Za Faradhi Lazima Ujue Ni Ngapi Na Kisha 
Uzikidhi , Na Utubie Kwa Kuchelewa Kwako Kukidhi Swala Ndani Ya Kitabu 
Kiitwacho “Njia Za Kukidhi Swalah “ Ambacho Kinapatikana Katika Maktabatul 
Madina. Kitabu hicho Kina Kuelezea Nguzo Muhimu Kuhusu Suala La Kukidhi. 

INSHAA - ALLAH ... 


Ndugu Nyote Waislamu Nyanyueni Mikono Yenu Na Museme Inshaa- Allah 

.Na Kutia Nia Madhubuti Kuwa “Kuanzia Leo Hatuta Kosa Tena Hata 

Swalah Moja” 

( Inshaa- Allah.“Hatuta Kosa Swaum Ya Ramadhan Hata Moja” 

(Inshaa- Allah.) “Hatuta Angalia Tena Sinema “ 

( Inshaa- Allah.) 

“Hatuta Sikiliza Mizki Tena “ ( Inshaa- Allah ) “Hatuta Nyoa Ndevu Zetu Tena (Hanafi) 
( Inshaa- Allah.) 


“Hatuta Punguza Ndevu Kiasi Kisicho Jaa Kiganja Cha Mkono “ (Inshaa- Allah 
.) 

BARAKA ZA DAWAT -E- ISLAM 

Kila Mmoja Ni Bora Ajiunge Na Awe Katika Jumuiko La Dawat - E - Islam Kwa 

Maana Inshaa -Allah . Utafaulu Hapa Duniani Na Kesho Akhera . Wacha 

Nikupe Habari Kuhusu Mafanikio Ya Hivi Karibuni Ya Dawat - E - Islam. Inshaa- Allah 

. Itaujaza Moyo Wako Kwa Hamu Na hisia Nzuri Na Mwishowe Inshaa - 

Allah.Kuugeuza Kuwa Bustani Zuri La Madina. 


MWILI WA MUHAMMAD IHSAAN ATTARI 


Kijan Mmoja Kwa Jina Muhammad Ihsaan Kutoka Eneo La Gulbahar Mji Wa Karachi 
Alijiunga Na Dawat - E - Islam Na Akawa Mfuasi Wa Sayyidna Ghous - E- Adham 


Page 7 of 9 














. Kutokana Na Mafunzo Niliyompa. Jambo Hili Lilileta Mabadiliko Ya 

Madani Ndani Yake . Alifuga Ndvu Kubwa Na Kuvaa Kilemba Cha Kijani Kibichi 
Ishara Ya Imaama Shareef. Alijifunza Kusoma Quran Katika Madrasatul Madina Na 
Akaanza Kuamrisha Watu Mambo Mema . Haukupita Mda Akaanza Kuumwa Na Shingo 
Na Kila Akitibiwa Ugonjwa Nao Huzidi Na Akajikuta Katika Hali Maututi.. Aliandika 
Wasia Wake ( Aliojifundisha Kutoka Kwa Namna Nilivyo Andika Wasia Wangu , 
Ambao Unapatikana Katika Maktaba Ya Madina ) Na Kumpa Kiongozi Wake Kabla 
Kufariki Kwake . Aliaga Dunia Akiwa Na Takriban Umri Wa Maka 35 Na Kuzikwa 
Katika Makaburi Yetu. Aliusia Ndugu Zake Waislam Kusoma Kwa Muda Wa Masaa 12 
Karibu Na Kaburi Lake Na Walisoma. 

Siku Ya Jumanne Tarehe 6 Jamadul Akhir 1418 (7- Octoba 1997) Miaka Karibu Mitatu 
Na Nusu Baada Ya Kifo Chake , Mwili Wa Ndugu Mwingine Muislam Uthman Attar 
Uliletwa Kwenye 

Makaburi Hayo Kuzikwa. Baadhi Ya Wale Ndugu Waliokuja Kuzika Waliliendea Kaburi 

La Ihsaan Attar .Kwa Min- Ajili Ya Kumuombea Dua Lakini Kwa 

Mshangao Mkubwa Waliona Kuna Tundu Kubwa Pembezoni Mwa Kaburi Lake . Kiasi 
Kwamba Mtu Yuwaona Mpaka Ndani , Waliuona Mwili Wa Marehemu Muhammad 
Ihsaan Attari Aliyezikwa Miaka Mitatu Iliyopita Bado Haujaoza , Kilemba Chake Bado 
Kipo Kichwani Mwake , Na Sanda Yake Bado Yanukia Mafuta Mazuri . Habari Hii 
Ilienea Kwa Haraka Sana Usiku Huo Na Watu Walikwenda Kumtizama Marehemu . 
Miungoni Mwa Waliokuwepo Ni Wale Ambao Walikuwa Waki Fahamu Kimakosa 
Kuhusu Mambo Ya Dawat - E- Islami Na Baada Ya Kushuhudia Kisa Hichi Na Kuona 

Rehema Za Allah.Kwa Ndugu Yao ( Marehemu ) Waliamua Na Kubadilisha 

Mawazo Yao Na Kujiunga Na Dawat - E - Islam. 

MASHAHIDI WA DAWAT - E - ISLAM 

Enyi Ndugu Wapenzi Waislam ! Pengine Mumeshapata Habari Kuhusu Jaribio La 
Kumuuwa Mtumishi Mtakatifu Mnyenyekvu Wa Dawat- E - Islam Sunnah Tarehe 25 
Rajab 1416 Katika Mji Wa Lahore . Matokeo Yake Ni Kwamba Muballigheen Wawili, 

Haji Uhud Raza Attari Na Muhammad Sajjad Attari . Walikufa Mashahidi . 

Baada Miezi 18, Mji Wa Lahore Ulikumbwa Na Mvua Kali Ambayo Ililiharib Kaburi 
La Haji Uhud Raza 

Attari.Ikaamuliwa Kuchimbwe Kaburi Lingine Na Mabaki Yake Yazikwe 

Huko. Kwa Mshangao Waliupata Mwili Wa Marehemu Bado Hauja - Oza Wala Hauja 
Guswa Na Chochote . Mwili Huo Uligurishwa Na Kisa Hichi Kilishuhudiwa Na Watu 
Wengi Sana. Habari Hii Imeelezwa Kwa Kirefu Sana Ndani Ya Kitabu “Baraka Za 
Dawat-E- Islam “Sehemu Ya Pili . Ninawaomba Ndugu Na Dada Wote Wa Kiislamu 
Kujumuika Kwenye Mazingira Ya Dawat-E-Islam. Hakuna Mambo Ya Kujisajili Katika 
Dawat-E-Islam. Hudhuria Mikusanyiko (Ijtimah) Za 
Dawat-E- Islam Kila Wiki Karibu Na Pale Unapoishi Na Mutoke 
( Kutembelea ) Pamoja 

Na Ndugu Zako Ndani Ya Ashiqaan - E - Rasuul Ya Madani Qafila Upate Akhlaq 
(Tabia) Kulingana Na Sunnah . Kila Mtu 


Page 8 of 9 







Ajaribu Uwezo Wake Kufundisha Mienendo Ya Sunnah Na Kuwalingania Wengine 
Katika Kutenda Mambo Mema Kwenye Kazi Zao, Biashara Zao Na Hata Mashamba 
Yao . 


IJITIMA 

HUDHURIA KONGAMANO LA WIKI IJTIMAH LA DAW AT E- ISLAMIBILA 
KUCHELEWA KATIKA MIJI YENUNA UPATE BARAKA ZA SUNNAH. KATIKA 
MJIWA MOMBASA KOMGAMANO LA WIKI IJTIMAH LINA ANZA KILA IJUMAA 
BAADA YA SWALA YA MAGHRIB KATIKA MADANIMARKAZ (MAS JID KANZUL 
MAN) DAWATE ISLAMI - AREA TONONOKA MVITA. 


BAADA YA KUSOMA KITAB HIKIMPE MWENZAKO 

Eneza Vitabu Vinavyo Chapishwa Na Maktabatul Madina Kwenye Sherehe Za Ndoa, 
Wakati Wa Misiba, Wakati Wa Ijitimai Na Hata Nyakati Zingine Na Ujipatie Thawabu . 
Ifanye Ni Ada Kuweka Vitabu Hivi Kwenye Biashara Zako Kwa Min-Ajil Ya 
Kuwagawanyia Bila Malipo Wateja Wako. Wape Wauzaji Magezeti Vitabu Hivi, Au 
Wape Watoto Wavieneze Kwa Majirani Zako Peana Kitabu Kila Wakati Na Upate 
Fadhili Za Kuamrisha Mema . 


Page 9 of 9 



